CAN NEWYDD, 

SEF, 

CAHMOMAETH 

1 

WÎLLÎAIM CHAMLESj 

O’R 


TON.-“CALON DERWEN,” 


1 . 

Gwentorwyr gwyn tirion, hyfrydlon y fro, 
Rho’wch glust o wrandawiad, yn geinfad er co’, 
I’r gwr o’r Casnewydd, gawr dedwydd ar dwyn, 
Sy’n werth iddei ganmol, was manoí a mwyn; 
Enwogodd ein gwlad, trwy ennill bob câd, 

A dewraidd ymladdodd, fe friwiodd heb frad 
Wyr medrus eu mîn,—^hwn fedrodd eu trin, 
A’i ddyrnau y darniodd, 

Y Gwyddyl nes gwaeddodd, 

A, churodd ar gyhoedd nes blaenodd eu blin. 


[ 2 ] 


ä. 

Gwr íFyddlor)-, g^âr ffyddiog, galluog a Uou, 

Heb ailyngbylch Mynwy —difarwy o fron ; 
Gwaed Cymro Ji.off Cambria, a’r dewra’ fab dwyp, 
Siaradydd laith Gomer wiw lonbêr wèn Iwys ; 
Nid broliwr ej.braw, na llwfwr j llaw, 

Wnaeth Bailey y bwli i ’mboeni mewn baw; 

Er cymmaint fu’r cais, a sisial y Sais, 

Charles a ddangosai 
Fod yn ei wythiehau, 

pynheddfau’n cyn-4eidiau, didrasau o drais- 

¥n ar4aí han Ifor, hael oror wych gain, 

Mae un heb eigelu, yn hanu o rhai’n, 

Ymhpffa ’i amddiffyn dros derfyn y de’ 

Ei freinniâu rhagorpl wiw dreiddiol i dre ; 

Ni chymyr un sèn,—maç’n bod yma’n ben, 

^ llawn o ëonder heb Iwmder na llen;- 

JJn .s^rìol yn siwr, .rhagorol yw’r gwr, 

Ni yrodd un heriad, 

.Mewn difri ddyn dìfrad, 

Ha berwi inewn bwriad i ’styriad ani ^stwr- 


[3] 


4. 

Pob câd a ymladdodd, ennjllodd i ni 

Fawr glod ac anrbydedd mewn brwdedd a bri, 

Er chwilio Caerodor, a’i goror i gyd 
’Chawd un mab yn un-man mor freinlan o fryd 
I’w guro, hwn saf, ein brodawr un braf, 

Rhoi iddo ganmoliaeth diweniaeth a wnaf, 

Ain sefyll yn syn,—cof bythol am hyn ! 

Dros oesau dyfodawl, 

Am ymladd yn wrawl, 

Ein Gwilym dymunawl, a geiniawl yw’n gwÿn. 

5. 

ÄJn crwn a chorphorawl, serchiadawl a syw, 

A’r goreu heb bryder, medd llawer, yw n llyw, 
Nidallwyd ei dwyllaw er treiaw pob trais, 

I werthu’i orche.stion i surion y Sais; 

Ergydiodd yn drwm, a’i ddyrnau fel plwm, 

A gwnaeth ei elynion a’u llògion yn llwm ; 

Tra dae’ren yn bod, ceir clywed ei glod, 

Ac uchel ddatseinia 
Ynwiwlwys trwy Walia, 

Ni welir attalfa a’i nada i’r nod. 


[4 ] 


6 . 

Nid all y Byddarion rhai gwychion eu gwedd, 

Na cliampwyr Penwynaidd, na Burnaidd y bedd, 
Hael bunnau’r Albanydd, a’r üwyddyl wr gwan, 
Ni ddont. i gystadlu, na’i faeddu’n un fan ; 

Collasant y dydd, yn s.wnio y sydd, 

A llawer gwych wron, anfoddlon a fydd ; 

Dymunaf yn awr, oes hirfaith i’r cawr 
O dref y Casnewydd, 

Yn benaeth bo beunyd.d 
y Cymro cymenrydd, mireinydd a mawr. 

Medd CRACH-BRYDYDD. 


DIWEDD. 


T. Williams, ArgraíFydd, Cryghywel. 


